
LLADRON PLAS Y CILGWYN', 


Mesur—“Gadael y Tir, ŷordd fyraf. 


I ba beth y tewn a sôn, 

O’n calon pa’m j celwn; 

Ni bydd ini unrhyw loes 
O achos ini achwyn; 

’Does neb yn caru’r lladron cas 
Fu’n tori plas y Cilgwyn. 


Na fyddweh lonydd, wŷr y llys, 
Ag wyllys dowch i gynllwyn; 

I godi r bradwyr gyda brys, 

Fel Moses rhowch gomisiwn, 

I ddàl o u cẁr y lladron cas p 
Fu’n tori plas y Cilgwyn. §. 

A’r twrnai doeth, ŵr tonog du,Ä 
Fo’n gyru baih bolwyn. 




2 


Yn nechreu r nos i oclir j nant, 

A gwarant jn ei gorjn, 

I chw T ilio cjtiau’r lladron cas 
Fu’n tori plas j Cilgwjn. 

Mae llawer celi jn llawn o'r coed, 
E-hwng bargod aml furgjn; 

Mewn tŷ, neu fwth, o tan j foel, 

A phaent ac oel i’w canljn, 

Yn llenwi conglau’r lladron cas 
Fu’n tori plas j Cilgwjn. 

Dwjn j simddeuau dan eu swjdd, 

A gogwjdd jn j gegin, 

A drjllio’r bwtri gjda’r bàr, 

O’r seler hjd j seilin; 

Mae’n rhj’wjr cosbi’r lladron cas 
Fu’n tori plas j Cilgwjn. 

Chwalu’r tô a chwilio’r tŷ, 

A thjnu hefo thenjn, 

O’i farau’r coed i ferwi cig, 

Nadolig oedd jn diljn; 

Afìwjdd i’r fro fu’r gwleddan fras 
Ar danwjdd plas j Cilgwjn. 

Rîchard Owsn a’i Cant 


47 



3 


CYFÀRFOD CYFEILLION. 

Mesur—Ar hyd y Nos. 

O MOR hoíf yw cyfeillachu, 

Ar hyd y nos, 

Pan mae’n bronau yn ymglymu, 

Ar hyd y nos; 

Sôn am ddyddiau hoff ein mebyd, 
Am gyfeillion mwyn ein hie’ngtyd, 
Dyma waith sy’n llawn dedwyddyd, 
Ar hyd y nos. 

Sôn am wàith yr hen brydyddion 
At hyd y nos, 

Canu rhai o’u hoíf benillion, 

Ar hyd y nos; 

Gadael gofal byd yn llonydd, 
Bhoddi wíft i galon cybydd, 

Hoffi diliau’r Awen fwynrydd 
Ar hyd y nos. 

Y mae’r meddwl yn adfywio, 

Ar hyd y nos, 

Hen hanesion wrth adgofìo, 

Ar hyd y nos; 

Mewn llawenydd yma’n lloni, 

Sôn am fil o droion digri’,— 

Y mae’r gwaith yn anwyí ini, 

Ar hyd y nos. ‘ 

47 



Caermrfon: Argraf-r-r 1 >»//; llumyhreys. 


Boed in’ gwrdd fel hyn ar droion, 

Ar hyd y nos, 

Gyda’n gilydd o’r un galon, 

Ar hyd y nos; 

Nid oes hoffach peth mewn bywyd 
Na chael awr fel hon yn hyfryd, 

I anghofio cur ac adfyd; 

Ar hyd y nos. 

Gyrer teulu Dic Sion Dafydd, 

Ar hyd y nos, 

Dros y môr a thros y mynydd, 

Ar hyd y nos; 

Carwn ninau gyda’n gilydd, 

Lonwych Awen lân a chywydd; 

Dyma waith a’n gwna ni’n ddedwydd; 
Ar hyd y nos. 

Daniel Ddij. 


